


AR OL EI FAB 


ABSALOM. 





— mh 


Mesur —Trymder. 


O Casi! Cusi !—newydd trwm, 


Am Absalom; 
Mae'n gwneyd fy nghalon fel y plwm, 
Absalom Jl 


“ Rhyfedd, rhyfedd gariad tad, 


Rhyfedd, rhyfedd ei barhad, 

Mor flin gwnai Ioab yn y gad, 
I Absalom. 

O fab Seríia, blina blaid, 

'Tan y dderwen pan y caid, 

Ei ladd yn rhwym—pa ham oeddrhaid ? 
O Absalom 1. 


O gwae fì fyw ì ddyodde'r farn, 
O Absalom Î 
A thithau'n gorwedd dan y garn, 


o Fy Absalom ] 


Na chawswn farw, O! fy Nuw! 

A'm mab mewn clod ì fod yn fyw, 

Am Absalom i'm bron mae briw! 
O Absalom 


ap 











6 


Í;r iU wallwofi'i beri brad, 

A bwriad tost, yn erbyn tad,. 

Rhoiswn rwydd faddeuant rhad, 
I Absalem. 


6» Absalem fy mab, fy mab 
O Absalom! 
6» Absalom fy mab, fy mab r 
Fy Absalom l 
Mae colyn oer i'm ealon 1, a 
A hiraeth tad o'th heswydd di— 
Dy ladd mewn brad, heblwydd n a_b> 
o Absalôm ! 
Am f' anwyl fab 'rwy'n.dyoddef eur, 
Ce'st derfym dig drwy arfau dur! 
Na b'asai ngweision i ti'n bur, 
O Abselom. 


” 


Pa beth yw coren beilchion byd, 
Heb Absalom ? ' 
'Teyrnwialen Israel? gwaeli gyd, 
Heb Absalom! 
Heb brudd-der eoffa'i laddfa loes, 
Un mynyd hedd i mi nîd oes! 
Ni chaf ond gofid hyd fy oes, 
Am Absalom, 
Vn ol ochneidio, gwywo gwedd, 
I mi yn barod y mae bedd! 
Poed Duw 1I'm“plaid—-i'm henaid hedd 7 
O Absalom ! 





CYFARCHIAD I 


WENOL 


W Non fwyn, tî ddaethost eto, 

I'n dwyn ar go' fod haf ar wawrio, 

Wedi bod yn hir ymdeithio, 
Croeso, croeso i ti; 

Nid oes unrhyw berchen nd, 

i'wy cariadus, na'r wenfolen, 

Pawb o'th weled sydd yn llawen: 
Ebe'r wenol—T'wi, twi, twi. 


Ha! mi wela'th fod yn chwilio 
Am dy nyth, o dan ein bondo, 
Y mae hwnw wedi syrthio, 
Wenol, coelia di; 
Nid myfi yn wir a'i tynodd, 
' Gwynta gwlaw y gaia' a'i eurodd, 
Yntau o ddarn i ddarn a gwympodd 
Ebe'r wenol— Twi, twi, twi. 


'Wenol dirion, paid a digio, 

Gelli wneud un newydd eto; 

A phegallwn gwnawn dy helpio-— 
Aros gyda ni: 

Casglaf glai, cei dithau 'i weithio, 

A chymerai ofal trosto, 

Rhag i'r 'deryn to ddod iddo: 
Rbe'r wenol—Twi, twi, twì, 


P'le gadewaist, wenol heini' 

Dy gymdeithion, « dorf aneiìri', 

Oedd y llynedd yn ein lloni 
Yma gyda thi? 

A fu'r oll o honynt feirw, 

A'th adael di'n amddifad weddw 

Byddai hyny'n chwedl arw: 
Ebe'r wenol,—l'wi, twi, twi. 


'Wenol bach, paham diengi 
Maw oddiwpthyf? p aid ag ofni 





4 


Aros bydd. yn gyfaill imi— 
'Rwy'n dy garu di. 

Credu'r wyf fod genyt galon 

Bur, ddiniwed, gywir, ffyddlon— 

Peth anfynych yn mhlith dynion: 
Ebe'r wenol— Twi, twi, twi,. 


Llawer blinder chwerw brofais, 
lr y tro o'r blaen y'th welais, 
Wenol fwyn, a llawer gwynaig— 
P'odd ymd'rewaist ti ? 
A fyddwch chwi, wenoliaid, weithiau 
Yn cyfarfod â blinderau, 
Nes troi'ch twi, twi, twi, 'n gwynfanau ? 
Ebe'r wenol-——Twi, twi, twi. 


Mi ddymunais, wenol lawen, 
Ganwaith feddn ar dy aden, 
I allu hedeg yn y wybren, 

Uwch y byd a'i gri; 
Ymryddhau oddiwrth helbulon 
Bywyd dynol, a'i ofalon, 

Ae fel tithau 'n iach fy nghalon, 

Canu uwch eu pen—lwi, twi! 


Mae'th ddyfodiad, :ddfwyn wenol, 
lni'n dysgu gwersi buddiol, 

Yr ymweli â nì. 
Wyt yn adwaen dy dymorau, 
Ac yn cadw dy amseran— 

, 9ŷ 

€ Cym'rwch rybudd gwnewch fel finau, 

Ydyw'r llais yn mhob twì, twi! 





Dyna gamp a ddysgî eto— 
Cadw'th wisg yn lân a chrynno, 
A. thithau'n trin y elai a'i ddwbio, 

Wrth wneyd dy w: 
Hoffwn inau ddyszu b 
'Trin y byd, a» myued trwyddo, 

Heb halogi'm gwisgoedd ynddo, 
Na rhoi arno'm ealon chwaith, 
G. HIRAETHOG 
ŵ & 5 MW 


Ŵ ŵ 


î 
Ur bf Pb, 













Fe” 


U 


Ì& 




















